ANG TIPAN NI 


ZEBULUN 


Ang Ikaanim na Anak nina Jacob at Leah 


KABANATA 1 


Si Zebulun, ang ikaanim na anak nina Jacob at 
Leah. Ang imbentor at pilantropo. Ang natutunan 
niya bilang resulta ng pakana laban kay Joseph. 


1 Ang kopya ng mga salita ni Zebulun, na kaniyang 
iniutos sa kaniyang mga anak bago siya namatay sa 
isang daan at ikalabing-apat na taon ng kaniyang 
buhay, dalawang taon pagkamatay ni Joseph. 

2 At sinabi niya sa kanila: Pakinggan ninyo ako, 
kayong mga anak ni Zebulun, makinig kayo sa mga 
salita ng inyong ama. 

3 Ako, si Zebulun, ay isinilang na isang magandang 
regalo sa aking mga magulang. 

4 Sapagka't nang ako ay isinilang ang aking ama ay 
pinagpala ng malaki, maging sa mga kawan at sa 
mga bakahan, nang sa pamamagitan ng mga 
tungkod na may guhit ay nagkaroon siya ng bahagi. 

5 Hindi ko alam na may kasalanan ako sa lahat ng 
aking mga araw, maliban sa pag-iisip. 

6 Ni hindi ko pa naaalala na nakagawa ako ng 
anumang kasamaan, maliban sa kasalanan ng 
kamangmangan na ginawa ko laban kay Joseph, 
sapagkat nakipagtipan ako sa aking mga kapatid na 
hindi sasabihin sa aking ama ang aming ginawa. 

7 Ngunit umiyak ako nang lihim nang maraming 
araw dahil kay Joseph, sapagkat natatakot ako sa 
aking mga kapatid, sapagkat silang lahat ay 
sumang-ayon na kung sinuman ang magpahayag ng 
lihim, siya ay papatayin. 

8 Ngunit nang ibig nilang patayin siya, labis ko 
silang pinakiusapan nang may luha na huwag silang 
magkasala sa kasalanang ito. 

9 Sapagkat sina Simeon at Gad ay naparoon laban 
kay Joseph upang patayin siya, at sinabi niya sa 
kanila na may luha: Maawa kayo sa akin, aking 
mga kapatid, maawa kayo sa puso ni Jacob na ating 
ama: huwag ninyong ipatong sa akin ang inyong 
mga kamay upang magbuhos ng walang-sala na 
dugo, sapagkat ako ay hindi nagkasala sa inyo. 

10 At kung ako nga ay nagkasala, parusahan niyo 
ako ng pagkastigo, aking mga kapatid, ngunit 
huwag ninyong ipatong sa akin ang inyong kamay, 
alang-alang kay Jacob na ating ama, 

11 At habang binibigkas niya ang mga salitang ito, 
nananangis habang ginagawa niya ito, hindi ko 
nakayanan ang kanyang mga panaghoy, at 
nagsimulang umiyak, at ang aking atay ay bumuhos, 
at ang lahat ng laman ng aking mga bituka ay 
lumuwag. 

12 At ako ay umiyak kasama ni Joseph at ang aking 
puso ay tumunog, at ang mga kasukasuan ng aking 
katawan ay nanginig, at ako ay hindi makatayo. 


13 At nang makita ni Joseph na ako'y umiiyak na 
kasama niya, at sila'y lumalapit sa kaniya upang 
siya'y patayin, siya'y tumakas sa likuran ko, na 
nagsusumamo sa kanila. 

14 Ngunit samantalang si Reuben ay bumangon at 
nagsabi: Halikayo, aking mga kapatid, huwag natin 
siyang patayin, kundi itapon natin siya sa isa sa 
mga tuyong hukay na ito, na hinukay ng ating mga 
ama at hindi nakasumpong ng tubig. 

15 Sapagkat sa kadahilanang ito ay ipinagbawal ng 
Panginoon na tumaas ang tubig sa kanila upang 
mapangalagaan si Joseph. 

16 At ginawa nila ang gayon, hanggang sa 
ipinagbili nila siya sa mga Ishmaelites. 

17 Sapagka't sa kaniyang halaga ay wala akong 
bahagi, mga anak ko. 

18 Ngunit kinuha ni Simeon at ni Gad at ng anim pa 
naming kapatid ang halaga ni Joseph, at bumili ng 
mga panyapak para sa kanilang sarili, at sa kanilang 
mga asawa, at sa kanilang mga anak, na sinasabi: 

19 Hindi kami kakain niyaon, sapagkat iyon ang 
halaga ng dugo ng ating kapatid, ngunit tiyak na 
yayapakan natin ito, sapagkat sinabi niya na siya 
ang magiging hari sa atin, at kaya tingnan natin 
kung ano ang mangyayari sa kanyang mga 
panaginip. 

20 Kaya nga nasusulat sa kasulatan ng batas ni 
Moses, na sinumang hindi magtatanim ng binhi sa 
kanyang kapatid, ang kanyang panyapak ay dapat 
na kalagan, at kanilang duduraan ang kanyang 
mukha. 

21 At hindi ninais ng mga kapatid ni Joseph na 
mabuhay ang kanilang kapatid, at kinalagan ng 
Panginoon sa kanila ang panyapak na kanilang 
isinuot laban kay Joseph na kanilang kapatid. 

22 Sapagka't nang sila'y pumasok sa Egypt, ay 
kinalagan sila ng mga lingkod ni Joseph sa labas ng 
pintuang-bayan, at sa gayo'y nagsiyuko sila kay 
Joseph ayon sa anyo ng Haring Pharaoh. 

23 At hindi lamang sila nagbigay-galang sa kanya, 
ngunit dinuraan din, na kaagad nagpatirapa sa harap 
niya, at kaya sila ay napahiya sa harap ng mga 
Egyptian. 

24 Sapagka't pagkatapos nito ay narinig ng mga 
Egyptian ang lahat ng kasamaan na kanilang 
ginawa kay Joseph. 

25 At pagkatapos niyang maipagbili ang aking mga 
kapatid ay nagsiupo upang kumain at uminom. 

26 Nguni't ako, sa pagkahabag kay Joseph, ay hindi 
kumain, kundi binantayan ang hukay, yamang si 
Judah ay natakot na baka si Simeon, si Dan, at si 
Gad ay magmadali at patayin siya. 

27 Nguni't nang kanilang makita na hindi ako 
kumain, ay inilagay nila akong bantayan siya, 
hanggang sa siya'y maipagbili sa mga Ishmaelites. 


28 At nang dumating si Reuben at nabalitaan na 
habang siya'y wala si Joseph ay naipagbili, 
kaniyang pinunit ang kaniyang mga damit, at 
habang nagluluksa, kaniyang sinabi: 

29 Paano ko titingnan ang mukha ng aking amang 
si Jacob? At kinuha niya ang pera at hinabol ang 
mga mangangalakal ngunit nang hindi niya sila 
mahanap ay bumalik siyang nagdadalamhati. 

30 Ngunit ang mga mangangalakal ay umalis sa 
malawak na daan at nagmartsa sa mga Troglodyte 
sa isang maikling daan. 

31 Nguni't si Reuben ay nalungkot, at hindi kumain 
ng pagkain nang araw na yaon. 

32 Kaya't lumapit si Dan sa kanya at nagsabi: 
Huwag kang umiyak, o magdalamhati man, 
sapagkat nasumpungan namin ang aming masasabi 
sa ating amang si Jacob. 

33 Pumatay tayo ng isang batang kambing, at 
isawsaw natin doon ang tunika ni Joseph, at ating 
ipadala ito kay Jacob, na sinasabi: Alamin mo, ito 
ba ang tunika ng iyong anak? 

34 At ginawa nila ito. Sapagka't hinubad nila kay 
Joseph ang kaniyang tunika nang siya'y kanilang 
ipagbili, at isinuot sa kaniya ang damit ng isang 
alipin. 

35 Ngayon ay kinuha ni Simeon ang tunika, at 
ayaw itong ibigay, sapagka't ninais niyang punitin 
ito sa pamamagitan ng kanyang tabak, dahil nagalit 
siya na nabuhay si Joseph at hindi niya siya napatay. 
36 Pagkatapos ay bumangon kaming lahat at sinabi 
sa kanya: Kung hindi mo ibibigay ang tunika, 
sasabihin namin sa aming ama na ikaw lamang ang 
gumawa ng masamang bagay na ito sa Israel. 

37 At sa gayon ay ibinigay niya ito sa kanila, at 
ginawa nila kagaya ng sinabi ni Dan. 


KABANATA 2 


Hinihimok niya ang pakikiramay at pag-unawa ng 
tao sa kapwa tao. 


] At ngayon mga anak, inyong tuparin ang mga 
utos ng Panginoon, at magpakita ng awa sa inyong 
mga kapuwa, at magkaroon ng habag sa lahat, hindi 
lamang sa mga tao, kundi sa mga hayop din. 

2 Para sa lahat ng bagay na ito ay pinagpala ako ng 
Panginoon, at nang ang lahat ng aking mga kapatid 
ay may sakit, ako ay nakatakas nang walang 
karamdaman, sapagkat alam ng Panginoon ang mga 
layunin ng bawat isa. 

3 Samakatwid, magkaroon ng habag sa inyong mga 
puso, mga anak ko, sapagkat kung paano ang 
ginagawa ng isang tao sa kanyang kapwa, gayon 
din ang gagawin ng Panginoon sa kanya. 


4 Sapagkat ang mga anak na lalaki ng aking mga 
kapatid ay nagkakasakit at namamatay dahil kay 
Joseph, sapagkat hindi sila nagpakita ng awa sa 
kanilang mga puso, ngunit ang aking mga anak na 
lalaki ay iniligtas na walang karamdaman, gaya ng 
nalalaman ninyo. 

5 At noong ako ay nasa lupain ng Canaan, sa tabi 
ng baybayin ng dagat, gumawa ako ng panghuli ng 
isda para kay Jacob na aking ama, at nang marami 
ang nalunod sa dagat, nagpatuloy akong hindi 
nasaktan. 

6 Ako ang unang gumawa ng bangka upang 
maglayag sa dagat, sapagkat binigyan ako ng 
Panginoon ng pang-unawa at karunungan tungkol 
dito. 

7 At ibinaba ko ang isang timon sa likuran nito, at 
iniunat ko ang isang layag sa isa pang patayong 
piraso ng kahoy sa gitna. 

8 At ako ay naglayag roon sa tabi ng mga 
dalampasigan, nanghuhuli ng isda para sa bahay ng 
aking ama hanggang sa kami ay dumating sa Egypt. 
9 At sa pamamagitan ng habag ay ibinahagi ko ang 
aking huli sa bawat estranghero. 

10 At kung ang isang tao ay isang dayuhan, o may 
sakit, o matanda, pinakuluan ko ang isda, at inayos 
ko ang mga ito, at inihandog ang mga ito sa lahat 
ng tao, ayon sa pangangailangan ng bawat tao, na 
nagdadalamhati at nahabag sa kanila. 

11 Kaya't binibigyan din ako ng Panginoon ng 
saganang isda kapag nanghuhuli ng isda, sapagkat 
siya na nakikibahagi sa kanyang kapwa ay 
tumatanggap ng higit pa mula sa Panginoon. 

12 Sa loob ng limang taon ay nanghuli ako ng isda 
at ibinigay iyon sa bawat tao na aking nakita, at 
sapat para sa buong sambahayan ng aking ama. 

13 At sa tag-araw ay nanghuli ako ng isda, at sa 
taglamig ay nag-aalaga ako ng mga tupa kasama ng 
aking mga kapatid. 

14 Ngayon ay ipahahayag ko sa inyo ang aking 
ginawa. 

15 Nakita ko ang isang tao sa kabagabagan sa 
pamamagitan ng kahubaran sa panahon ng taglamig, 
at ako'y nahabag sa kaniya, at kumuha palihim ng 
damit sa bahay ng aking ama, at ibinigay ko sa 
kaniya na nasa kagipitan. 

16 Samakatwid, mga anak ko, mula sa ipinagkaloob 
ng Diyos sa inyo, ay magpakita ng habag at awa 
nang walang pag-aalinlangan sa lahat ng tao, at 
magbigay sa bawat tao nang may mabuting puso. 

17 At kung wala kayong maibibigay sa kanya na 
nangangailangan, maawa kayo sa kanya sa puso ng 
awa. 

18 Alam ko na ang aking kamay ay hindi 
nakahanap Bs ng maibibigay sa kanya na 
nangangailangan, at ako ay lumakad na kasama 


niya na lumuluha nang pitong estadio, at ang aking 
puso ay nanabik sa kanya sa pagkahabag. 

19 Samakatwid, magkaroon din kayo, mga anak ko, 
ng pagkahabag sa bawat tao nang may awa, upang 
ang Panginoon ay magkaroon din ng habag at awa 
sa inyo. 

20 Sapagka't gayon din, sa mga huling araw, 
ipadadala ng Diyos ang Kanyang habag sa lupa, at 
saan man Siya makasumpong ng puso ng awa Siya 
ay nananahan sa kanya. 

21 Sapagkat sa antas kung saan ang isang tao ay 
may habag sa kanyang mga kapwa, sa gayunding 
antas ay mayroon din ang Panginoon sa kanya. 

22 At nang kami'y pumunta sa Egipto, si Joseph ay 
walang masamang hangarin laban sa amin. 

23 Kung kanino kayo nag-iingat, ay gawin din 
ninyo, mga anak ko, na inyong patibayin ang 
inyong sarili nang walang masamang hangarin, at 
mangagibigan kayo sa isa't isa, at huwag kayong 
magbilang, bawa't isa sa inyo, ng kasamaan laban 
sa kaniyang kapatid. 

24 Sapagkat ito ay sumisira sa pagkakaisa at 
naghahati sa lahat ng pamilya, at bumabagabag sa 
kaluluwa, at nagpapahina ng mukha. 

25 Pagmasdan, samakatuwid, ang mga tubig, at 
alamin kapag sila ay umaagos nang sama-sama, sila 
ay tumatawid sa mga bato, puno, lupa, at iba pang 
mga bagay. 

26 Ngunit kung ang mga ito ay nahahati sa 
maraming batis, nilalamon sila ng lupa, at sila ay 
naglalaho. 


27 Magiging gayon din kayo kung kayo ay hati-hati. 


Kung gayon, huwag kayong mahati sa dalawang 
ulo dahil sa lahat ng bagay na ginawa ng Panginoon 
mayroon lamang isang ulo, at dalawang balikat, 
dalawang kamay, dalawang paa, at lahat ng 
natitirang bahagi. 

28 Sapagkat natutunan ko sa sulat ng aking mga 
ninuno, na kayo ay mahahati sa Israel, at kayo ay 
susunod sa dalawang hari, at gagawa ng bawa't 
kasuklamsuklam. 

29 At dadalhin kayo ng inyong mga kaaway na 
bihag, at kayo ay gagawan ng masama sa gitna ng 
mga Gentiles, na may maraming mga kahinaan at 
mga kapighatian. 

30 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay 
aalalahanin ninyo ang Panginoon at magsisisi, at 
Siya ay mahahabag sa inyo, sapagkat Siya ay 
maawain at mahabagin. 

31 At hindi niya ibinibilang ang kasamaan laban sa 
mga anak ng tao, sapagkat sila ay laman, at 
nalinlang sa pamamagitan ng kanilang sariling 
masasamang gawa. 


32 At pagkatapos ng mga bagay na ito ay babangon 
sa inyo ang Panginoon Mismo, ang liwanag ng 
kabutihan, at kayo ay babalik sa inyong lupain. 

33 At makikita ninyo Siya sa Jerusalem, dahil sa 
Kanyang pangalan. 

34 At muli sa pamamagitan ng kasamaan ng inyong 
mga gawa ay gagalitin niyo Siya, 

35 At kayo ay itatapon Niya hanggang sa panahon 
ng katuparan. 

36 At ngayon, mga anak ko, huwag magdalamhati 
na ako ay namamatay, ni malumbay dahil ako ay 
darating sa aking wakas. 

37 Sapagkat ako ay babangon muli sa gitna niyo, 
bilang isang pinuno sa gitna ng kanyang mga anak, 
at ako ay magsasaya sa gitna ng aking tribo, kasing 
dami ng susunod sa batas ng Panginoon, at sa mga 
kautusan ni Zebulun na kanilang ama. 

38 Ngunit sa mga masasama ay magdadala ang 
Panginoon ng walang hanggang apoy, at wawasakin 
sila sa lahat ng henerasyon. 

39 Nguni't ako'y nagmamadali na ngayon sa aking 
kapahingahan, gaya rin ng ginawa ng aking mga 
ama. 

40 Ngunit matakot kayo sa Panginoon nating Diyos 
nang buong lakas niyo sa lahat ng mga araw ng 
inyong buhay. 

41 At nang masabi niya ang mga bagay na ito ay 
nakatulog siya, sa mabuting katandaan. 

42 At inilagay siya ng kaniyang mga anak sa isang 
kahoy na kabaong. At pagkatapos ay dinala nila 
siya at inilibing sa Hebron, kasama ng kaniyang 
mga ninuno. 


